uucwts Ann 
Wn 


THE MASTER tî 





“3) Gaìno am er ffptopb w'r Con umr fyn'd ng v'.” 
cC 'N N B VW. Y II, 


CWN VJ..E. FFYNONOBRDB 


Tôn—“ Farewell Home.” 


DESGRIFIAD O HELWRIAETH A GORCHESTWAITH BYTHRUAID T. H. R. HUGHES, Esg. 
NEUADDFAWR AR YR 21ain o CHWEFROR, 1881. 


Prif Desiyn Barddonol yn Eisteddfod Brynmadog, Mehefin y 22ain, 1881. 





N1p oEs mewn cof na hanes an»y fath helwriaeth, yn y cymydogaethau hyn, ac a gafwyd ar y dydd 
uchod. Cyfarfyddwyd ar lan Cwm Cul, lle yr oedd oddeutu 6 erw o Larch ieuaingc yn tyfu, ac eithin, 
drain, a dyrysni, wedi cydwau yn garsi drwy yr hollle. _ Yr oedd yn dinasu yno oddeutu haner dwsin 
o gadnoaid gwylltion mynyddau Gwalia. Bu y cwn yn hela fel berwol don am yn agos awr cyn cael un 
allan. Ar ol hela am ddwy awr o un cwm i'r llall, a hela un neu ddau i'r ddaear, o'r diwedd, torodd 
allan y dewraf o'r dewrion, a bu yn ymdrechfa ryfeddol o gydradd rhwng y cwn ac yntau am chwech 
awr oamser. Ymladdodd y Cadno yn ogoneddus, ac os ydyw dewrder yn hawlio cofadail y mae hwn. 
Helwyd am wyth awr, heb o gwbl dros ugain mynud o rwystr (check). Ac i fesur y ffordd wnaeth y cwn 
redeg, wrth y tir neu trwy radd y cyflymdra, nid ydyw dan 76 o fìlldiroedd. _ Rhedasant am y tair awr 
gyntaf gyda y cyflymder o ddeuddeg milldir yr awr, ac o hyny allan o ddeg i chwech milldir yr awr. Er 
profi y cyflymdra, yr oedd rhai or marchogion allan o ager cyn un o'r gloch, a gwnaeth rhai ffres ymuno 
wedi hyny, ond ni fu y rhai hyny yn ddigon hyf ac hir anadlog i weled y diwedd. Nid ydyw yr heliwr 
mwyaf profedig yn disgwyl gweled y fath redfa eto... Gwelwch y manylion gan “'Whippo Wil” yny 
“ Field” am Mawrth y 5ed, 1881. 





Mi glywais gan fy nhadau Yr unfed dydd ar hugain 
Am gwn y Neuadd gynt, O Chwefror Fighiy one, 
_ fu AU yn Nehy cU O'r Neuadd i Trefilan 
wy heini rai ar hynt ; n ” 
Ond heb ddirâddio'r rheiny, & “a 5n id a 
Na thynu 'u clod i lawr, nm SG 20 7 Mei wyr 
Nis gwn a oen't hwy'n gydradd Mewn hwyliau yno oedd ; 
A chwn y Neuadd 'nawr. Gwnaf enwi y Marchogwyr, 
Yn siriol cydnesewch, Yn gywir, nawr, ar goedd : 
Ac hanes genyf gewch NU 
Am orchest ce sdrdibidon, . Yn siriol cydnesewch, &c., 


Yn dirion os gwrandewch. 








| 


Y ddau Filwriad Lewes, 
Boneddwyr parchus pur ; 

A'r Misses Lewes hefyd, 
Rai llonbryd o Llanllur ; 

A'r enwog Hughes y Neuadd, 
Cadfridog mawr y Sport ; 

A “Will” the “Whip” yn canlyn, 
A Lloyd Trefilan Court. 


Yn siriol cydnesewch, &c., 


Y ffarmwr Walter Jenkins, 
Glanwern, oedd yn y lle, 
A Jones o Aberayron, 

A Preston, o'r un dre ; 
A. Evans, Cwm coch, hefyd, 
Oedd wedi dod i'r ma's, 
A Evans, y Red Lion, 

A Evans, Penlanlas. 


Yn siriol cydnesewch, &c., 


'Roedd, hefyd,.Davies Gilfach, 
Aeronian, bardd y Mill, 
A'i ewyrth Jenkin Jenkins, 
Marchogwr “ Whippo-will,” 
Yn gwneud i fyny'r helwyr, 
Heblaw'r Marchogwyr mad, 
'Roedd mwy nas gallaf enwi 
Yn tramwy ar eu tra'd. 
Oen't wedi dod yn nghyd 
Yn llawen iawn i gyd 
Yn nod fod hela Cadno 
Yn sport sy'n boddio'r byd. 


Trafaelwyd o Trefilan, 
Yn fintau fawr i'r lan, 
I wersyll y llwynogod, 
Sef ceudod cwm Penlan 
Y cwn yn gweithio'n bybyr, 
Fel milwyr ar y ma's, 
Yn fuan a godasant 
Lwynogod mân a brâs. 


Ar fyr fei gwelwyd o, 
A mwy nag un ar tro, 
'Roedd llawer llais yn gweiddi 
Ar unwaith ““ Tally ho !” 


Fe dorodd llwynog allan 

Pryd hyn i cwm 'Ralltgoch, 
A'r cwn oedd yn ei ganlyn 

Gan floeddio'n gryf a chroch ; 





'Nol rhedeg yn dra gwrol 
Daeth nol i cwm Penlan, 
Er drysu'r gelyn rywfodd, 
Chwareuodd hwn ei ran. 
Rhag nod i lygad dyn, 
A blinder wedi ei drin ; 
I dwll gwningen rhywfodd 
Y gwthiodd ef ei hun. 


: O'r diwedd cawd un allan 


O'i guddfa'n nghwm 'Ralltgoch, 
A'i wyneb i Nantcwnlle 
Am ddeuddeg llawn o'r gloch. 
Trwy gwm y College troiai, 
Fr dehau ar ei daith, 
Gan groesi dyffryn Aeron 
A'n afon ledan faith. 
-Wrth Abermeurig, bron 
Yn ddewr fe nofiodd hon ; 
Doethineb oedd ymdrochi 
Cyn dringo llethrau'r Fron. 
Fe aeth dros fferm y Gwastod 
Heb flino dim 'n ei flâ'n, 


' Trwy goedydd Abermeurig 


I fanc y Gilfach-frân ; 
A'i wyneb i Rhiwonen 
Fe redau 'n odd o rwydd, 
A ffwrdd dros dir Cilerwisk, 
A'i 'r gwisgi blyfiwr gŵydd. 
Dros glogwyn Cilfachfrân 
'Roedd pawb yn cadw mla'n 
Nid oedd y cwn a'r llwynog 
Ond 'chydig ar wahan. 
Aeth wedyn i Barthele 
I'w siwrnau, mae'n beth syn, 
Anturio wnaeth y llwynog 
I'r enwog fanau hyn : 
Mont Blanc a Nova Scotia* 
Arsyllfa Bank Dremddu, 
Gan adael, wrth fyn'd heibio, 
Ontario* o un tu. 
Y cadno cyfrwys gaed 
Yn gosod wrth ei draed, 
Fe glywai'r cwn wrth nesu, 
'N sychedu am ei waed. 
Trwy goed y Gelligwenyn, 
Ag eithin, ffwrdd ag e 
I lawr i'r afon Denis 
Trwy lawer dyrys le ; 





* Enwau caeau a llyn dyrnu. 





Gerllaw Glandenis troiodd, 
Gadawodd lan y dŵr 
Gan fyned yn dra buan 
Fel taran heibio'r Twr. 
Dweyd ei fod yn blino, 
Aeth heibio Nat y go” ; 
Ond Nat a droes yn elyn, 
A bloeddiodd ““ Tally ho !” 
Aeth heibio Derry Ormond 
I goed y Derry Lodge, 
Gan feddwl cael dihangfa, 
Waith dyna oedd y dodge ; 
Ond ofer fu pob dyfais, 
Trwy drais 'n ei ol cadd droi 
I'r Bryngwyn heibio'r Lluest, 
Lle 'roedd e'n fast yn ffoi. 
Fel bwa'n gyru'r saeth, 
Y cwn a'i gyrai'n gaeth, 
Y'mhell dros fryniau meithion 
Troi adre'n eon wnaeth. 
Trwy farmyard Pantyfedwen, 
A'i 'r cywrain gadno coch, 
Gan basio'r ieir ar hwyaid, 
A myned heibio'r moch. 
Dyrysai'r cwn o'r herwydd 
Ei dric yn llwydd a droes, 
Bu hyn yn fod i madyn 
I estyn hyd ei oes. 
Ar gwn y Neuadd Fawr 
Yn nos hi aeth yn awr, 
Ond cyn pen 'chydig eto, 
Goleuo wnaeth y wawr. 
Aeth yn ei flaen yn ddyfal, 
A'i ana'l beth yn hwy, 
Gan estyn camrau brysiog 
Dros enwog fferm Blaenplwy' ; 
Trafaelodd ffordd Cilerwisk, 
Mae'n hyddysg yma 'nawr, 
Ger coed y Gelligwenyn, 
Fe drodd i Penbrynmawr. 
'Roedd cwn y Neuaddfawr 
Yn ail ffyrnigo 'nawr, 
Ni fynent lai na'i guro, 
A'i gongcro pe bai'n gawr. 
I Hendrelas 'fe redai, 
O gaeau'r bardd “ Cochgern,” 
A ffwrdd ag ef am gysgod 
I waelod cwm Penwern. 


' Ac oddiyno'n eofn 


Rhag ofn i angau 'i gwrdd, 
A'i wyneb tuag Ystrad, 
Hyd at Ysgoldy'r Bwrdd... 


'Roedd cwn y Neuaddfawr 
Yn canlyn ar ei sawr ; 
Ni fynent lai na'i guro, 
A'i gongcro pe bai'n gawr. 
'Nol pasio yno'n hyfryd, 
Heb ochel dim o'i gern, 
Fe drodd yn ol gan fyned 
I waered i Glanwern 
Trwy'r dolydd yn ei gyfer, 
A'i ddewrder fel o ddur ; 
Y llwynog aeth i fynu 
Tua llwyni mawr Llanllur. 
Daeth lawr i'r dyffryn ir, 
Gyferbyn a Llanllur ; 
Os caled cadd ei hela, 
Y'mlaen yn dal ei dir. 
Yn ol drachefn i Ystrad 
Trwy'r dyffryn gwastad aeth, 
A'i gynffon fawr, pryd hyny, 
'N ymsythu megys saeth, 
Heb obaith am ddihangfa 
'N un man mewn llan na llys; 
Fe aeth dros bont ardderchog 
Y Brynog gyda brys. 
A'r cwn, ar hyn o bryd, 
Oedd arno oll yn nghyd ; 
A rhai oedd mewn cyfrwyau 
Ar eu goreu i gyd. 


Ger glan yr afon rhedai, 
Pan grynai yn ei gro'n 
Waith rhwystro'r dewr ffoadur, 
Wnaeth gweithwyr Capt. Vaughan 
Pryd hyn carlamau'r helwyr 
Tuag yno gyda nerth, 
A gwelodd Jenkin Jenkins 
E'n brathu trwy y berth. 
Cadd cwn y Neuaddfawr 
Rywbeth cynorthwy 'nawr, 
Ond mynent, help neu beidio, 
Ei guro pe bai'n gawr. 
I ffwrdd trwy froni y Brynog 
A'i 'r llwynog (nid trwy'r back), 
A_'nol a thros yr afon 
Trwy'r dolydd i Lloydjack, 








Rhwng Felinfach ag Ystrad, 
F6 groesiai'r lurnpike road 
Er diangê rhag dihaledd 
Y danedd oedd yn d'od. 
Yn y front gwelwyd ^o 
ur eln ac Ag dro; 
Y plas, medd rhai, a grynodd 
Pan bloeddiod “ Tally ho!” 
Melltenodd mewn gwylltineb, 
A _'i wyneb i Graigwen, 
Aci Drewynt oddi yno 
Gwnai'r llwynog bwyntio'i ben; 
Yr helwyr 'nawr yn teimlo 
Fod teithio'n orchwyl tyn, 
Cymerodd amryw hamdden ; 
Eu hangen oedd ffordd hyn. 
Farchogwyr, ar y pryd, 
Ar eu goreu i gyd, 
A llawer droes eu cefnau 
Am fod ceffylau'n ddrud. 
I'r lan i Nantygelli, 
Rhag ofn gwnai golli'r gamp, 
Ac i Treberfedd wedyn ; 
Yn 'sgymyn aeth y íramp, 
Gan bwyntio tua'r Cribin ; 
Ond wedyn trodd ei drwyn, 
Gan fyned tros y gwaunydd 
'Tua bronydd Capel Brwyn. 
Ac yntau o lwyn i lwyn, 
Rhwng cochion frigau'r brwyn, 
A'r cwn oedd yn eu symud 
Bob mynud yn ddigwyn. 
Fe deimlau 'i nerth yn darfod, 
Tra'n canfod y Ty Cwrdd 
' Meddyliodd am addoli, 
Ond ffoi a wnaeth i ffwrdd 
Ar hyd y ffordd heb orphwys. 

Ar bwys Pontfanog bu, 
Ond troi o'r ffordd wnaeth wedyn 
Yn ymyl Tyddyndu. | 
Os llwynog godant hwy 

Does waeth pa le na phlwy 
Bydd angau yn ei ganlyn 
Ni ladd e' ffowlyn mwy. 
'Nol troi ìi Pantygwiail, 
I'r Ynysfelen aeth, 





Acwmy Veynog hefyd, 
Gan deimlo gwendid gwaeth ; 
Ond trodd yn ol oddi yno 
Gan hwylio i Castle Hill, 
Lle gwelwyd ef gan Jenkins, 
Marchogwr “ Whippo-will.” 
Y gred gyffredin nawr, 
Am gwn y Neuaddfawr, 
Cyn wired a bo'n codi, 
Mor wir ca'i dynu lawr. 
'Roedd nawr mewn cyflwr gwaeledd 
Yn gorwedd yn y gwys, 
Pan glywodd ei elynion 
Yn brysio'n mlaen ar bwys, 
A chyda gobaith newydd 
Fe gododd o'r fan hon, 
Gan fyned i Bwlchperson, 
Ac wedyn i Tynfron. 
Bu yma'r trydydd tro 
Gael brisgoed arno'n do ; 
Y cwn o hyd yn boenus, 
From there last time must go. 
Fe aeth i Nantygelli, 
Ac i Treberfeddfawr, 
A Cardinal, y Jeader, 
A'i gwelodd ef yn awr; 
A'r llwynog, yn ei ddychryn, 
Yn sydyn ffodd i'r shed ; 
Pob dyfais aeth yn fethiant— 
1 he gallant fos is dead. 
Cadd cwn y Neuaddfawr 
Y fyddugoliaeth 'nawr ; 
O dan ei traed 'roedd madyn 
Yn llerpyn ar y llawr. 
Am wyth o oriau meithion 
Ymladdai'r dewrion hyn, 
Gan fyn'd trwy ddeg o blwyfi, 
Mae hyny yn beth syn ; 
O'r diwedd cawd y gongewest, 
Fu 'riod fath orchest waith : 
Tri ugain a deg milltir 
' Cyfrifir hyd y daith. 
Bu Jenkins, Blaenyplwy', 
I'r diwedd gyda hwy, 
A Will, a Davies, Gilfach 
A Hughes, pwy'nfyw syfwy? 


Awn wid ac ar Werth gan Dafydd Gruffydd, Tregaron. 





